1સંતોત્સવ પ્રસંગે 
ગાવાનાં 


ગીતો “- સોરઠા 


ધમ ત્યા ધનઃ 
દયા ત્યાં દશ્વર: 
હમો ત્યા પસ્તાવે!* 


ફાશકંઝ  _ 
લ્'લોત્સવ-- સશતિ;- 


સેવામ'ળ-સુરૃત., 


પેસાની ત્રણુ 


સુવાન અને બાળ બ'ધુએ |! 


હોળીના પવિત્ર તહેવારોમાં મહેલ્લાએમાં કરીતે સારાં ' ગીતે 
માવાં, સારી રમતો! રમવી, ગુલાલથી કે કેસુડાના ર'ગયી મિત્રોમાં 
રમવું, વડિલેતે પુષ્પહાર પંદેરાવી જાશીર્વાદ મેળવવા એ હમને 
“નથી ગમતું ? અતે ને એ ગમતુ હેય તો હોળી ચકલેથી જતા 
આવતા નિચાંરા ગરીબ તે સાધારયુ માણુસે।ને હેરાત કરીતે, ગિ 
“તેવા શ્રખ્દો ખોલીને, ગમે તે માણુસનાં ઉપયોગી લાકડાં છાતાંમાનાં 
હાવી હોળીમાં સળગાવીને, શ્રા માટે આન'દ લ્યે છે ? શું એ ખરે 
આન'દ છે ? 

ખીજ છેળી ચકલામાં જતાં તમતે દેરાન કરે «યારે તમતે 
જડતું લાગે છે? તેવુંજ તમે ખીજને હેરાત કરો (યારે તેમને લ મે 
જેનદિ? 

ત્યારે ઉપર્‌ બતાવ્યા મુજબ મણેલ્લામાં (રીને ગાવાનાં ગીતે, 
તેમજ હેળી સળગતી હેય ત્યારે માવાતા સોરઠા તમને ન આવડતા 
હોમ તો આ ચોપડીમાંથી વાંચીને ગાળે ને સારી સારી રમતો ' 
ડમી બીજાને જરાપણુ નુકસાન ન થાય તેવી રીતતે। નિર્દોષ આનદ 
મેળવી'હેળીનો તહેવાર બરાબર ,વસ'તોાત્સથતે છાજે તેવી રીતે 
1 લિ તમારે। શુભેશ્છક 

દયાક કર ભાઇશ કર શુક્લ 
મતત્રી, 
વસતોતસવ સમિતિ, સેવા મ'ડળન-સુરત-. 


ગના" _ વાઇ _.. જ. નઝન"સદ્તાન-:0 ૦” - 


સુઝરત વિચાપીઠ ત્રથાળ્ય 
[ મુઝરાતી જપીરાગિટ વિમ(મ ] 


મત્‌ત્રાપાજ "[૧૬(-.? ર વીજ 


પહત નદ ૮ [રન તાઈ્સાવ 


દ 
૭1101 


વિત્ત ન ય 


દો 


ક્‌ ય 53 ૨/0 


નસર. -.-૧૦૦-સદનામાજ-- ------ ક 


ર “-તન-*ગા- ભ. --૪/%૫- -% સ" -- #ઇ*- જ. --ર૦- સ" ના.ન--“વાઇન--પરા૪”જ સઝ ક 


વ 


જ ફેરા દૂ 
ન્ગૂજરાતી કૌપીસઈટ-રાંગક 


વસંતોત્સવ પ્રસંગે 


પે 


ગાવાનાં 
ર કે શે 
ગીતો “ સારઠા 
--ઝુ્ટ- 
(૧) કુહધાપીટ 
અમારો દેશ રટ અમદાવાટ થર 
સિ 


અમે ભરત ભૂમિના પુત્રો ! મુજરારે કોપીસઈટ-સંઝ્રહ 

અમ માત પુરાણુ પવિત્ર, 

ક્‌ જેનાં સુદર સુત્રો 
ઝક્ષકાવે ઉચ્ચ ચશિત્ર, 

અમ અન્તરને ઉદ્દેશી, 
કરશું હોકાર હેરા; 

અસે દેશી, રશી, દેશી ! 
સો દ્વ્યિ અમારો દેશ ! 

અપાર વિષે અથડાતાં, 
જુ કૂર્તા ભવ્ય પ્રકાશ, 


છ 


પડા #ડતાં રગડાર્તા 

જે ફરલાં હાસ્ધ ત્રિંભસ. 
પળપળ અસ 'ઉર્નિપ્તિએ શી 

હા ઉ ઉમિ” અશેષ !' 
અસે દેશી, દેશી, દેશી ! 

એમા દિવ્થ અમાસ દેશ! 
ક્યાં હુશે હિમાલય જેવે! ? 
ક્યાં પુણ્ય ષવિત્રજ ગ'ગ ? 
ક્યાં મળે અલોકિક એવા, 

સુ દેશ તણા બહુ રગ |! 
ક્યાં જુનિ ઈશ્વરજન બેસી 

કરતા પ્રભુ પથ ઉજેશ ? 
અસે દેરી, દેશી, દેરી ! 

(ધ દિવ્ય અમારો દેશ ! 
કયાં રામ ગ્યુષિષ્ઠિર ઘૂમ્યા ? 

કયાં ગર્જ્યા અક્ઝુન ભીમ ? 
કયાં રજપુત વીર ઝઢ્ુમ્યા ! 

ખલ દાખવવા નિઃસ્સીમ ! 


૨ બુલીચે તે રીતે શી, 
અમ અ'તરથી લવલેશ ? 


ય 


“મસે દેશી, દે૨0, રેશી ! 
એ દિવ્ય અમારે દેશ ! 
-નથી'૨ જીવૃડું પર ચ્ચાશે, 
છે પારકી આશા નિરાશા; 
"નથી કર ધરવો કે! પાસે; 
સ્વાશ્ર્યચના છે ઉલ્લાસ; 
કઇ પુણ્ય પ્રભાજ પ્રવેશી, 
અહીં દે અમને ઉપદ્દેશ ! 
અતે દેશી, છેરશી, દેરી ! 
એ દિવ્ય અમારો દેશ ! 
ધમ ધમ ધરણી ઝ્જાવીફા, 
અમ દેશ તણાં કરી ગાન; 
'જચ જય જયનાદ કરીશુ, 
દઈશું સાધા અપ પ્રાણુ ! 
એ ભક્તિ વશી ઉર, તે શી, 
દને શાકિત પરમેશ ! 


4અમે દેશી, દેશી, દેશી ! 
એ દિવ્ય અમારો દેશ ! 


ખખરદાર 


હ 
(૨) 
તેજ જીવે છે, તેજ જીવે છે 


તૈજ જીવે છે, તેજ જીવે છે, મથે સદા જે ઉચ્ચ થવાદ 
સફળ થાય કે નિષ્પ્ૂરળ થાયે, તો પણુ તે જીવતા ગણુવા, 
ખાવાં પીવામાં ઉંઘવામાં, વ્યય વાતોમાં તથા, 
હરવા વિષે, ફરવા વિષે, રમવા વિષે દિન ગાળતા; 
ખા વિર અમન ચમને ભલે સે! વર્ષ રહીએ જીવતા, 
પણુ જીવન નથી, એ મૃત્યુ છે, સદ્વિવેકી જન જાણુતા--તેજ૦ 
નથી મૂખા તે, જે વિશ્વમાંહી' ઉચ્ચ કાર્ય કરી ગયા, 
નથી જીવતા તે જગતમાં જે ભોગમાંહી મરી રહ્યાદુ 
રૂષાર્થ કરનારા જીવન શી વસ્તુ છે તે જાણતા, 
વિષયે પચી રહેનાર જીવતાં મૃત્યુને અહીં માણુતા--તેજ* 
શું થયું વિજય ન જે મળ્યો ર શું થયું શાન્તિ ન સાંપડી કુ 
શ્નુ થયુ' પગ વાળી ન બેસાગુ' નિરાંતે પા ઘડી ? 
પણુ અમનચમનથી ઉશ્ચ અતિ ગુણુ યત્નશાળી જીવન છેદ 
કાં જે ખરૂં એ જીવન છે, ખીજુ' જીવન નથી પણુ મરણુ છે--તેજ* 


શ્રી ઉપેન્દ્ર 


છઠ 
(૩) 
જગમાં સ્વગે હમારો દેશ 


જગમાં સ્વર્ગ હમારે દેશ. 
ભારતનું શ્ુજ નામજ લેતાં; 

ઉપજે પ્રેમ વિશેષ-જગમાં. 
નિર્મળ નીર વહે ગગાતુ', 

પીતાં જાયે કલેશ અઆ........ 
દાતા કર્ણુ સમાન થયા, 

ગુણુ ગાય સદાય સુરે....શ-જગમાં. 
હીમગિરિ ઉપર રક્ષણુ કરવા 

નિશદિન વસે મહેશ આ........ 
દક્ષિણુ દિશમાં સ્વર્ગભૂમિતુ', 

રક્ષણુ કરે રસૈ........શ-જગમાં, 
જનરુ:ખ હુરવા જગનજ્ઞાથ પૃરિમાં, 

પ્રગટ્યા શ્રી જગદેશ અ........ 
પશ્ચિમમાં મનમેહુક મૂર્તિ, 

નદમુ'વર રૂપિ કે........શ-જમમાં. 
મુપા સરોવર પરખ્રહ્મ પોતે, 

પ્રગટયા શ્રી અવદેશ આ........ 
૨8કાર વરણેશું મહિમા, 

પાર ન પાસે શે........શ-જગમાં. 





ટ 


(૪) 
અમે શ્ાધુડાં હેજી 
મને વ્હાલાં મારાં બધુ અને ખ્હેન, 
તેની સેવાનાં અમે સાધુડાં હોજી; 
મારી આંખલડીમાં ઘેરયાં ગેબી રસ ધેન ! 
સાચી સેવાનાં અમે સાધુડાં હોજી. 
(સાખી) ભૂલ્યો ભાન શારીરતું, સ્રી, મુત, વિત્ત, પશ્વાર, 
મંધુમય જવન ગણ્યું, એજ દૃદય આધાર; 
મારાં ખાંધવડાંને નેતાં ઉભરાતાં મારાં નેન, 
બધુસૈવાતાં અમે સાધુડાં હોજ-મને. 
(સાખી) જગને જૂઠું છે કહે, જૂઠા જગના લેક, 
જગમાં જગકર્ત્સા વસે, તો. કાં કરવો શેક; 
એ દિગ્ય દેશી જનનાં ચહું સુખચેન, 
દેશસેવાનાં અમે સાધુડાં હોજી-મને. 
(સાખી) દેવ દેવ કહી શીદ કરૂં ૫૨ ઘર દેડા દોડ? 
તજર સંમક્ષ સમી રહ્યા દેવે! ત્રીશ કરોડ; 
એ દેવગધુની થરણુ કમળ રજંરેણુ, 
દૃદચે ભઊંફેતારાં અસે સાધુડાં હૌછી-મને. 


વસત 





ટ 


(૫) 

વીરહાકે 
સહુ ચલો જીત્તવા જગ, ખ્યૂગલે વાભે, 
યા હે!મ કરીને પડો કૃતેઢુ છે આગે. ટેક. 
કેટલાંક કરસો વિષે ઢીલ નવ ચાલે, 
રકા ભય તો બહુ રજ, હામને ખાળે; 
હુજી સમય નથી આવિવો, કહી દિન ગાળે, 
જન ખડહાતુ કરે નવ સરે, અર્થ ફે કાળે; 
ઝ'પલાવવાથી સિક્તિ જેઈ બળ લાગે, 

યા હમન સહુ ચ૦ યા હોમ૦ 
સાહુસે કર્યા પર્શુએ પુરો અર્જુનને, 
તે પરશુરામ પરસિદ્ધ, રહ્યો! નિજ વચને; 
સાહુસે ઇદ્રેજીત શર, હણવો લક્ષ્મણે; 
સાહુસે વીર વિકમ, જગત સહુ ભણે; 
થઇ ગદ જગમાં મર્દ, ટુ નિજ માંગે. 

યા હોમ૦ સહ ચન યા છોમ૦ 
સાહુસે કોલ'બસ ગયો નવી દુનિયામાં, 
સાહુસે નેપાલ્યનત ભિડચો ચુરંપ આખામાં; 
સાહસે લ્યુંથર તે થયો, પોપની સ્તામાં, 
સાહસે સ્કેોઢે દેવું રૈ, વાળ્યું ભેતામાં; 
સાહુશૈ રિંકદર તોમ, અમર સહુ જાગે, 

યા હેોમ૦ સહે :" 


૧૨ 


સાહુસે જ્ઞાતિનાં ખધ કઢાપિ ઝટ નાંખો, 
સાહસે જાએ પરદેશ, ખ્ડીક નવ રાખો; 
સાઠુસે કરો વેપાર જમે ખહુ લાખો, 
સાહુસે તજી પાખંડ, ખ્રજ્ઞારસ ચાખો; 
સાહસે નર્મદા દેશ, દુઃખ સહુ શાને, 
યા હેમ૦ સહુ ચ૦ યા હોમ* 


ન્નર્સદ 
(£) 
ઉઘાડી રાખજે ખારી 
ગઝલ 


દુઃખી કૈ દરદી કે કેઈ, ભૂલેલા માર્ગ વાળાને; 
વિસામો આપવા ઘરની, ઉઘાડી રાખજે ખારી. 
ગરીંખની દાદ સાંભળવા, અવરનાં દુ:ખને દળવા; 
તમારાં કર્ણુ નેત્રોની, ઉઘાડી રાખજે ખારી. 
પ્રણુયના વાયરે વાવા, કુછદી ડુષ્ટ વા જાવા; 
તમારાં શુખ્ય દૃદયોની, ઉઘાડી રાખજે ખારી. 
કરેલાં ડુષ્ટ કર્મોમાં, છુટાં જજીરથી થાવા; 
જરા સત્ફર્મની નાની, ઉવ્વાડી રાખને બાયી. 


પ્રભાશ'કર દલપતરામ પહે 





1૬ 
(૭) 


ભારત હમારા દેશ હે 


ભારત હુમારા દેશ હે, હિત ઉસકા નિશ્ચય ચાહે'ગે;- 
ઉસકે હિતકે કારને હુમ ઝુછ ન મુછ કર જાયે'ગે. 
ભારત હુમારી માતૃભૂમિ, ઉસકા કણ હુમ પર હે બહુત; 
ઉસકે મિટાને કે લિચે હુમ મુછ ન પુછ કર જાયે ગે. 
ભારતકી દુઃખપ્રદ અવનતિપર, કયૉ ન અશ્રુ ખહાવે ગે; 
ઉનકે હુટાને કે લિયે હુમ ઝુછ ન પુછ કેર જાયેંગે. 
ધર્મ વિદ્યા આર ધનસે, ઉન્નતિ ભારતકી હોવે; 
ઉસ ઉન્નતિ કે માર્ગમે હુમ કુછ ન ઝુછ કર જાયેંગે. 
સ'સાર કે ઉષાર હેતુ, જુષ્ણુ જન્મે જેલમે; 
તો ક્‌રિભલા હુમ કયાં ડરેગે મુછ ન યુછ કર જયેગે. 
ચાહે કિતને કષ્ટ હુમ કે, કચોં ન હો ઉસકે લિયે; 
સખ સહે'ગે મર મિટેંગે કુછ ન ગુછ કર જાયે ગે.. 





1૨ 
(૮) 
તેથી શુ ? 
ગઝલ 
કર્યા' ના દૈશનાં કાસ, નહિ વિદ્વાનતે જાણયા; 
પૂછ્યા ના ભાવ ભૂ'ખ્યાંતા, બન્યા મીમ'ત તેથી શું ? 
રચી પુસ્તક મભણુ જનને, નહિ વિદ્યા અમી પાચુ; 
ન ગાયાં ગીત વીરોનાં, ખન્યા વિઠ્ઠાન તેથી શરુ ? 
ન ધાયા રાંક અખળાની, ગરીબ કે ગાયની વ્હારે; 
લડયા ના દેશને કાજે, બન્યા શૂરવીર તેથી ફુ ?$ 
મૂકીને નીતિને નેવે, પ્રપ'ચે છેતરી સહુને; 
અધર્મી થઈ રળ્યા લાખો, ખન્યા વ્યાપારી તેથી શુ' ? 
મળી જે ફી દવા આપી, ન નેયું રાંક સામુ એ; 
અનીતિ રાખીને વર્ત્યા, બન્યા જે વૈધ તેથી શુ ? 
ન્‌ જાણી ધમ્સ્ની રેખા, મહા પ'ડિત થઈ બેઠા; 
પ્રસાદીના પુરા ભોગી, બન્યા મહાસજ તેથી શુ' 9 
જૃખે મરતાં ગરીબોને, અમોલાં પ્રાણીઓ પ્રર્ચે; 
“હયા ના ધારો અ'તરમાં, બન્યા મહાજન તેથો રુ ? 
વલ્લશજછી ભાણ 


મ 
(૯) 
સોરઠા 


લાખ કરોડ કમાય; ખાય પિયે ખર્ચે ઘણે 

પણુ પેસે ન ભપાવ, તો સંપત શા કામની? 
4 4 4 

ન ડરે અર્થી કાજ, પાંચ આંગળાં એકઠાં; 

લાખ દામની લાજ, રાખ ખરાખર લેખવી. 
ન ન ન 

કરમાં પહેરે કડાં, પણુ કોડી કાહે નહિ; 

માનવ નહિ તે મડાં, કામ ન આવે કોઈને. 
મ ન ન 

પૂજાવે નિજ કાય, પણુ પૂજી જાણે નહિ; 

નીચી ડોક ન થાય, તે પત્યરનાં પૂતળાં, 
ન 4 ર્વ 

ષડ્રસ ખાંતે ખાય, ખવરાવી જાણે નહિ; 

દકે' શિંટુ ખરચ, તે અ'તકને કામમાં. 
ન ન ન 


પ્હેરે પોતે હીર, દોરે દઈ શકતા નથી; 
રુ'શે 'ક્ોૌણુ અમીર, તે ટેડા તાખૂતનાં. 
ન ન ન 


૫૪ 


4આગળ વધવા જય, ધત જોખન અધિકારમાં 

“વલ સ્વાર્થ" સધાય, ઝાડે ગણ્‌ તે તાડનાં, 
ન ન મા 

જ્ઞાવે ન શજે રામ, માનવ તન મળવા છતાં; 

ન્તેજ મૂર્ખનો જામ, જન્સે મરવા કારણે. 


ડેશવ 





(૧૦) 
સોરઠા 


“તુલસ્રી કહે છે સુમ ધન, નવ ખરચે નવ ખાય; 
“માખી મધ ભેગું કરી, આખર ઉડકે જાય. 
ન નઃ ન 
-શભલા ભલાઇ ના તજે, ભલા ન બોલે 'ખદ; 
જસ દિલ દયા પર્મ હે, ઉસ સુખ મીસરી શબ્દ, 
ન ન ન 
ટ સુખ હોત હે, ડરમત ટ્ેખહિ દુઃખ; 
જતના ડુઃખહડી તાપકેો, તિતનો વૃષ્ટિ સુખ. 


ન ન ન 
ક્ઞગ વિનાનો આરડે, નિરધનીએ ફેલાય; 
-ખળેો સખળાને ગ્ુણુ કહે, આટા લૂશુમાં જાય. 

ન ક ન 


યપ 


શાયા હૈ મહ ભાતકી, કોઈ ખરચે કોઈ ખાય; 

એક મિલાવે નામસે, એક નરક લઈ જાય. 
નઃ ન ન 

સછર ઘોાળે જૂઠી, એસે મિત્ર હુજાર; 

જેર પિલાવે સાચકેો, એ વીરલા સસાર. 
ન ન ન 

પાપ કરતાં વારીએઇ ધર્મ કરતાં હા; 

એ દૂમારગ ખતલાવીએ, પછી ગચે ત્યાં જા. 
ન ન ન 

તુલસી એ સ'સારમે, પંચ તત્ત્વ હે હાર; 

“સ'ત સમાગમ, હુરિશજન, દયા, દાન, ઉપકાર, 

( પ્રક 





(૧૧) 
એક દિન એવો આવશે 


એક દિન એવો આવશે. 
«યારે અમી ઝરણાં ઝરતાં પૃથ્વીનેય પલ્લાળશે. 
એક દિન એવો આવશે. 
કળિ કાળમાં પણુ વીર શેવા આર્ય ભૂમિમાં પાકશે, 
[નિજ વીય થી ભૂમિ શકિતથી, આ સૃષ્ટિનેય ધરુજાવશે. 
શમ, અર્જીન, ભીષ્મ જેવા, કણું, સગ, પ્રતાપને, 


૧ 


હુમિરાજ, ચોગીરાજ, ગુજ 'રકાજનેય ભૂલાવશે.. 
રિ શેબિરાજ, ભગિરથરાજ સમ, પરમાર્થ જીવન ગાળશે, 
મૅવાડના ભડ ભીષ્મ, ચ'દારાજને વિસરાવશે, 
પરબ્હ્મનિષ્ઠ વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર ઝપિના પાદને, 
પ્રેમે નમી નિઃસ્વાથ' નેતા આર્ય રેશ ઉભ્ારશે. 


આત્મબળ પામી બધા, આ પુત્ર ભારત વષના, 
નિર્ભય તણી મૂર્તિ બની, સે! સ્વાર્થને તુચ્છકારશે. 
આ દેહુ કાચો મુ'ભ, આત્માં નિત્ય દિવ્ય પ્રકાશે, 
દૃઢ સત્ય પર એ શઝગ્નના, સ'ગ્રામમાં સૌ મ્હાલશે. 
આ દુઃખને ભૂખના પડે, પોકાર ચારે દિશથી, 
ત્યાંથીય મગળ ગીતના ધ્વનિમદ સધુરા ચાલશે, 
મર્‌ દેશના જેવી ઉજડ ભૂમિ સવ* ભારતવષ ની, 
ફળ પુલથી લચી સુ'દરી સમ, એકલી અહીં સ્ડાલશે. 
અહીંથી મહાવીર સ્હારથી, ટકાર કરતા શકત 
પરદેશમાં જઈ રાજ્યના, શુષ્ષધ ધમને શીખવાડશે, 
પૂર્વે થયા ન્હોતા વળી, સ્વપ્મે ન કલ્પ્યા વીર તે, 
આ ખૃથ્વીને. કરી સ્વર્ગ, સવ દેવનેય ઉતારશે, 
મગતભ્ષાઇ પટેલ 


ષ ર 


કમથ. મ ૦૨૦૪-૯૦. ઝેન ક અતતનઝ-ઇબનન-સ નટ. આન્ના "ન -૦------ ક. નૂ ક૦------- -- ---------ૂૂૂ 2--જૂ--સ્‍બજક-----ર તાબાના તનનન નાનક નન. -ક. અ ----ક- - *ન્‍---૦---- 


સુરત લીમડાચો। કમાં આવેલા મગનલાલ વ. ના “ દેશી મિત્ર ” પ્રેસ 
નાથુભાઇ દેવચ દે સંતામ'કળતી વસ'તોતસવ સમિત્તિના 
મંત્રી દયાશ્રકર ભાઇશ્કર દ્ુક્લ માટે છાપી, 


